Y A 


CAN, 
| Yn rhoddi 
GWIRIONEDDOL HANES 


Y Modd y Lladdodd 
PHILERETA HOREAU 


EI BLANT, 


Trwy foddi un 8 mis oed mewn llestr dwfr, 

a chymeryd Razor a lladd ei fab henaf yn 

y gwely, ac amcanodd lofruddio un arall h 
yr un modd; yn nghyd a'r waredigaeth f 
hynod a gafodd ei wraig, trwy godi o'r 
gwely pan glywodd aethus ysgrechfeydd 

y plant, pryd yr oedd wedi penderfynu i 

ladd ei wraig a'i blant, a rhoddi terfyn ar 

ei fywyd ei hun, o achos tylodi a chyfyng- 

derY. weithred hon a gymerodd Ie yn 

Llundain, yn Mis Chwefror diweddaf. 





Tôn,—Bryniau'r Iwerddon, 


ìÌ Neshewch y Cymry liawddgar 
Pob tyner fam a thad, Ŷ 
Mae'r hanes gewch yn ebrwydd 
Er rhybudd i boh gwlad, . 
Rym oll yn cael rhybuddion , 
Yn gyson yma i gyd, 
I 'mofyn Crist yn benaf 
A gadael llwybrau llid. 


2 Chwi glywsoch am lofruddiaeth 
Erchyllwaith alaeth oedd, 
Yn Llundain dre bu'r trymder 
Mae galar dweyd ar g'oedd, 
A hanes am y weithred , 
Cewch glywed yn y gan, 
Yn rhybudd boed i ddynian 
Yn fawrion ac yn fan, . 








“4 


9 
da 


'Roedd gwra gwraig mwyneiddian 
Yn byw yn Llundain dre, 

Rhifedi eu plant oedd pedwar 
Gŵyr llawer sy'n y lle, 

Rhai'n a fu mewn bywoliaeth : 
Da helaeth gwir yw hyn, 


— Ond tlodi a'u hamgylchynai 


Trwy wasgfa dalfa dyn. 


Yr unfed dydd ar bymtheg. 

O Chwefror yn ddigudd, 

Pan wnaed y weithred anferth 
Nol hanes 'sywaeth sydd, 


' Roedd y dyn yn nwylaw Satan 


Pan wnaeth yr aflan waith, 
Sef lladd ei blant un galon 
O dyma greulon graith 


'O'r gwely'r daeth a'r baban 


Oddiwrth ei fwynlan fam, 
Wyth mis ei oedran ydoedd 


/ Pan gafodd gymairt cam, 


. Cusanodd, digon siwr, 


“X 


Ac yn ei gol cymerodd, 


A'i foddi wnaeth y filain 
Mewn casgen fawr a dwr. 


'NoÌ iddo wneyd fath weMhred 
Mor galed, dyma'r gwir, 

j'w dy yn ol fe gerddodd, 

Ni arosodd ddim yn hir, 

A 'Thair ar ddog oedd oedran 
Y bachgên cywrain call, 

Ei dad ei hun a'i lladdodd 

O'i wirfodd mewn drwg, wall, 


Cymerodd razor finiog 

Wr llidiog yn ei law, 

A'i wddf a dorai'n sydyn 

Mewn dychryn, aeth, a braw, , 


A'i waed a redai'n ffrydiau 


Oer foddau yn y fan, 
O waith ei dad ddyn enbyd 
Mawr arswyd ddaeth i'w ran. 








fy 


2 

8 Bi frawd pan welai'r weithred 
Mor enbaid oedd yr awr, 
O'r gwely a neidiai ar funyd 
Ei fywyd oedd yn fawr, 
Ei dad a frathodd hwnw 
A'r razor chwerw chwith, 
Eu gyru oedd ei holl fryd 
Ì'r byd a bery byth. 


9 Un mlwydd ar ddeg oedd oedran 
Y bachgen pan y daeth 
Ei dad ei hun i'w fwrddro 
O dyma gyflwr caeth, 
Dych mygaf clywaf leisiau 
Rhyw foddau garwaf gur, 
Gadewch im gael! fy mywyd. 
Fy anwy! dad yn wir. 


16 Gwnaeth amryw o frathiadau 
Ar hwn ryw foddau heb feth, 
Ei law a dorai'n enbyd 
A'i wddwg hefyd beth, 
Fe ffaeliodd gwbl'a'i weithred: 
Er gwn oedd ei GAN O. 
O'r gwely eì fam ddoe'n fyrbwyll 
Pan glywai'r erchyll lais. 


1i O pwy all ddweyd inewn geiriau 
'R olygfa gadd y wraig, 
Wrth wel'd ei gwr a'i En 
Mor galed ag un graîg, 
Hi godu'i i llef yn lafar. 
Modd tynerar ytad, ^^, Ub 
'Does all fy nghadw'n umie 
Ond Iesu'r meddyg rhad. ^^ 


J2 Ar hyn'hi wela'i phriod 
o' CMWyFwdod trallod trist, 
Yn tori ei wddf yn agos 
Mae'n wîr o glust i glust, 
A'i waed a welai'n ffrydiau 
Fel llynau dros y llawr, 
Pwy wraig yny fath g'ledi 
A daliai ì fynd mer Se ; 














4 
G4. Ar hyny daeth eym 'dogion 
Wyr dewr i mewn i'r ty, 

O drom olygfa gawsant 
Hhyfeddant am a fu, 

Y gwr yn gynta welwyd 
Fe dd' wedwyd yn ddiwad, 
Pan aed i'r ty mor far “du 
Yn gorwedd yn y gwa'd. 


If Am y doctor fe anfonwyd 

Hwn ddaeth mewn arswyd mawr, 
A'r gwaed a welodd yntau 
Yn llynau byd y llawr, 

Âr mab un ar ddeg oedran 
Yn fuan welai'n fyw, 
Gwnatth ar ei ran yn helaeth 
Ki feddyginiaeth wiw, 


j5'Roedd dau o'r plant yn tarw 

Modd chwerw garw gur, 

A'u tad, o dy ma drallod 

A syndod i bob sir, 

Yr ie 'nga o'r plant a foddodd , | 
O'i wirfodd arw waith, | 
A'r hena torai'i “ddu 
By garw dwrw'r daith, 


J6. A lladd ei wraig ei hunan | 
Oedd gwir ei amcan e', | 

Hyn farnai'r ewest a'r crowner 

Â llawer yn y lle, 

Ni chafodd ef ddim amser 

Yn ei greulonder, clyw,, 

I Dduw rhoed bon y clodydd 

Mwy beunydd tra bydd byw. 


J7 Cymerwn hyn yn rhybudd 
Trwy'n gwledydd-oll yn glir, 
Gochelwn fawr a bychan 
Ffordd aflan satan sur, 
Ymdrechwn gyraedd golud 
Sef gwynfyd y nef wen, 
Cawn ganu mewn gogoniant 
A moliant byth Amen. 
EpWARD JONEs, Mon a'i cant, 


hb 


